
Y PARCH. JOHN WILLIAMS 


CAERFYRDDIN; 

ARÍÍRAFFWYD GAN JOSIAH THOMAS JONES. 


CENADWR CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN, 

I FOR Y DEAU, 

YR HWN A LADDWYD YN YNYS ERROMANGA, 
Tachwedd 20fed, 1839. 

GAN W. E. JONES, CAWRDAF. 


COFFADWRIAETH 

AM 

Y PARCH. JOHN WILLIAMS. 


1. Ceisiaf godi hardd gof-adail, 

Cofio’r un a gofiodd lôr, 

Un a daeoodd hedd, fel mantell, 

Dros derfynau’r Deau For; 
Dygodd lewyrch Haul Cyfiawnder 
I drigolîoa niachlud haul; 
Du-felynion gân am hyny 
Dros ryw oesau rif y dail. 

2. Llawenycha ddinas Lìundain, 

Eni ynot ddyn morfawr; 

Perlyn euraidd, etholedig, 

A’i ddysgleirdeb fel y wawr: 
Dyma’r angel welodd loan 
Yn eangder nefoedd lôr, 

A’r Efengyi fawr dragwyddol 
Yn ehedeg dros y raor. 

3. Ti Gyradeithas fawr Genadoì, 

Osodwyd ar dragwyddol sail, 
Gardd ddewisol Pren y Bywyd, 

Lle roae’n tyfu ’r bywiol ddail, 
Gorfoledda yn dy Iwyddiant 
A dy fendìgedig waith, 

Mil o filoedd gân ara dano 

Pan ddarfyddo’r ddaear faith. 

4. Canu’n iach â’i wlad enedig 

Wnaeth y bendigedig wr, 

Gadael Brydain a’i mwynderau 
I hwylio^n bell dros donau’r dwr; 
Moriodd trwy’r tymhestloedd trymaf 
I’r fro bellaf yn y byd, 

At y bobl oedd yn ìrengu, 

Yno i draethu’r cariad drud. 


3 


5. Clywodd Deau Cymru Newydd 

Ei leferydd mwynol ef, ^ 

Yn cyhoeddi rhad Waredwr, 

Fel Cenadwr drosy nef; 

I alitudion gwrthodedig, 

Aeth a chynnyg am iachâd 
I rai dan gadwynau’n gaethion 
Ddod yn rhyddion oll yn rhad. 

6. Wele’n codi haulwen olau 

Ar derfynau’r Deau Fyd, 

Dydd yn gwenu ar baganiaid, 

Fu inewn caddug enaid cyd, 
Dacw’n llwythog nef drysorau 
Mewn rhyw iestr brau o bridd, 

A thywyüwch nos paganiaeth 
Yna ddaetlì yn oleu ddydd. 

7. Hen anialwch droes yn oiau, 

« Duwiau gau er borau’r byd, 

Gyda’u creulonderau anferth, 

Wnaent yn goelcerth fawr i gyd; 
Gan fyrddiynau, oedd baganol, 
Aberth dynol mwy nid oes, 

Ond ymbwyso ary Sylfaen 
A fu’n gruddfan dan y groes. 

8. Ynys Raiatea fwynlan 

Oedd ei winlian, maes ei waith, 
Mae yao eto, ’n drist am dano, 

Fil yn cofio ’i enwog iaith; 

Ynys gafodd yn farbaraidd, 
Wnaeth yn baradwysaidd dir, 

A chyfododd gannoedd eofn 
Yno’n golofn fawr i’r gwir. 

9. Llawn o íwynol fywiol fywyd 

Oedd ei ysbryd eang ef, 
Hiraethai yn ei enaid beunydd 
Am daenu newydd doniau nef; 


4 


Aeth i chwiiio ara yuysoedd 
A lechent yn y raoroedd maith; 
Wedi eu cael y dysgai’n rhyfedd 
Er.anrhydedd mawr eu hiaith. 

10. Wedi hir a blin fordwyad, 

I lanau Rarotonga daeth^ 

Pryd y canfn boh trigiannydd 
Dan y gorchudd yiio’n gaeth, 
Miloedd noethion i foncyffion 
Yn aberthu dynion byw, 

Lle nad oedd na threfn na theiralad, 
Nac addoliad i’r gwir Dduw. 

11. Er na welodcf neb â’u llygad 
Un Ewropiad yno ’rioed, 

Ac na roddodd Cenad lesu 
Ar y d’rysni hwnw ’i droed, 

Dacw Wiìliams, y Cenadwr, 

Yno’n gyntaf gwr i gyd, 

Yn cyhoeddi ’r hwn o’i wirfodd 
A aberthodd feiau’r byd. 

12. Eu cyrff noethion a ddilladodd, 
A’u heneidiau dodd â dysg, 

Rhoes Efengyl fawr dragwyddoi 
Yn gymodoi yn eu mysg, 

Dygodd frenin a th’wysogion 
Yno’n goron hardd y gair; 

Rhif o honynt a gadd loches 
Fry yn mynwes Baban Mair. 

13. Yno mae yr hea Makea, 

Y^n y dyrfa fawr yn fyw, 

Yn llon neithior y briodas, 

Ar gynteddau dinas Duw; 

Rhai gyfarfu uwch y ddaear 
Yraa, o bedwar cwr y byd 
Yn cyweirio ’u haur delynau 
Ar derfynau y gwyn íyd. 


5 


14. Llong a’i iaw ei hun a lunioddj 
Ac a’i henwodd Cenad Hedd, 

Hon a iwythodd âg Athrawon 
O’r trigolion du eu gwedd, 

Ynddi i Sanioa hwyiiai, 

Lle y caf'odd fintai fawr 
O baganiaid erchyll dywyii 
Heb iin ganwyil ar eu gwawr. 

15. Gwerth ei einioes ni chyfrifodd, 
Ac anturiodd ef i’w tir, 

Gan yn eofn dystioiaethu 
A phregethu’r enwog wir; 

Cafodd yno berlau addas 

Fydd yn urddas teyrnas dydd, 
Pan fo daear yn dân ysol, 

Trwy effeithiol fywioi íFydd. 

16. Fflamiau diuystr yn ymìedu, 
Weiai ar yr ochr draw, 

Creuìon farch cariamawg rhyfel, 

Yn gvveryru och a braw% 

Holi drigfanau plant a gweinion, 
Gyda’r dynion yn ffiam dân, 

A’r iladdedig hyd y meusydd, 

Wedi eu dryiiio yn ddarnau mân. 

17. Gweinidogion Hedd Efèngyl 
Ar Samoa, ar un 'ìiaw, 

Rhyfebtanllyd yn ymrwygo 
Ár,Upoiu, ’r ochrdraw; 

Ond gorphíwysai ’r anwyl Wiliiams 
Ar gynnorthwy’r Galiu Mawr, 
Gwyddai fod ei fraich yn ddigon 
I roi rhyfel biin i lawr. 

18. Fel Gweinidog Brenin Heddwch, 
Cyhoeddi wnaeth y newydd da, 

Gydag esgyn dwys-effyniad 
Am attaìiad ar eu pìa; 


6 


A’r peth fethwyd fil o oesau, 

Sef datgloi eu rhwymau’n rhydd, 
A’u dwyn yn waraidd a heddychol, 
Wnaeth Efengyl mewn un dydd. 

19. Eu heilun-dduwiau ae’n ysgyrion, 
Fel ’raeth dagon o flaen Duw; 

Wedi chwilio maen a phreniau, 

Ni chanfyddent un yn fyw; 

Ac i’w gwneyd yn ddeiliaid cyínhwys, 
Eft'eithiau glwys yr Ysbryd Glan 
A ddisgynodd arnynt felly, 

Yno i’w dysgu â’i nefoi dan. 

20. O! ’r gorfoledd lenwai fynwes 

Y Cenadwr heb ei ail 

Pan ddychwelodd ef i Frydain 
O derfynau machîud haul, 
Gorfoleddai’r da-newyddion, 

Hoìl drigolion Brydain Fawr, 

Rhai oedd ddiflFrwyth wedi methu 
Weiai ’n adnewyddu’n awr. 

21. A’r newyddion draethai Williams 
Wnai y deyrnas fel ar dan, 

A gosododd ei bregethau 
Yn ei genau newydd gan;— 
Rhoddwyd iddo long Genadol 
At ei fordaith fawr drachefn, 

Ac ar fab, a hoflF gyfeillion, 

Y tro olaf troes ei gefn. 

22. Anwyl oedd ei wlad ei hunan, 

A’i gyfeillion hoíf yn Nghrist, 

O’i flaen ’r oedd miloedd o beryglon, 
Eto, ’i enaid nid oedd drist; 
Dweyd i bagan am Waredwr, 

Mewn ynysoedd tywyll pell, 

Oedd hyfrydwch pena’i enaid, 

A chyhoeddi ’r ardal weìl. 


7 


23. Dros y moroedd mawr tymhestlog 
Eilwaith aeth i For y De; 

A phum mil o Destamentau 
Bendigedig air y ne; 

Rhoes y rhai’n mewn Ilu ynysoedd, 

Fr eglwysi blanodd gynt; 

Ac aeth ymaith i Samoa, 

Yn y Camden ar ei hynt. 

24. Ei fwriad mawr oedd dwyn Efengyl 
At yr Hebrides Newydd draw; 

Ond rhaid oedd ei fyned yno, 

Fel a’i einioes yn ei law;— 

Yn ei gartref yn Üpolu, 

Diwyd fu am enyd fach; 

Ac yn drist â gwraig ei fynwes, 

Ar hanner nos, y canai’n iach. 

25. Pan gyrhaeddodd ynys Tanna, 
Ca’dd dderbyniad gwresog iawn, 

Rhoddodd iddynt dri athrawon, 

I’w haddysgu, ’r un prydnawm; 

Troes oddiyno i Erromanga, 

Enw a melldith arno byth, 

Enw a gofìr gyda galar 

Gan bob Cristion tra bo chwyth. 

26. Ar ei glanau hallt llofruddiog, 

Bron ar hannerdydd ei daith, 

Cadd Apostol Mawr y Deau, 

Roddi heibio ’i ddiwrno<l gwaith, 

Dan y clybiau trwm, a’r ceryg, 

Roi llofruddion ar ei ben:— 

Yn nghymdeithas euraidd engyl, 
Adref aeth i’r ddinas wen. 

27. Er i frwnt baganiaid erchyll 
Wledda’n greulon ar ei gnawd, 

Ar ryw foreu eto cesglir 

Pob mân fymryn, gan ei frawd; 


8 


Ac ni chaiff y gronyn lleiaf 
Aros yno byth ar goll, 

Pan yn debyg i goiff lesu 

Ymddysgleiria’n berffaith oll. 

28. Aeth rhyfel-long enwòg Lloegr 
I gyrchu ei weddillion gwael, 

Ac, er gofid, dyna’r cyfan, 

Oedd ei esgyrn, allent gael, 

Dygwyd hyny i Upolu, 

Lle tnae yn gorphwyso’n awr, 

Ar un o feusydd hoff ei lafur 
Ag y dygodd nefol wawr. 

29. Galar dodd drigolion Brydain, 

Ag ynysoedd Mory De:—• 

Duw gyfodo <un i’w enw, 

Fyddo’n loyw yn ei le, 

A gysuro ’i enwog briod, 

Fu mor enwog yn ei waith, 

Ac rnor ddiwyd hir flynyddoedd, 

Dros y inoroedd dymor maith. 

30. Rhwygodd Wiiliams, bron yn gyfan, 
Deyrnas Satan fayd ei sail; 

Dygodd filoedd du-felynion 
Dan arvvyddion Adda’r Aii; 

Ac er cymaint am Waredydd 
, Dd’wedai ’n newydd yn ei oes, 

Geill lefaru, mewn bro iachach, 
Heddyw ’n gryfach am y groes. 

31. Aed yn fuan dros yr holifyd 
Helaeth ddoniau’r Ysbryd Gian, 

Dysged gwyn a du wynebau 
Y'n eu genau ’r newydd gân; 

Am waredu teulu’r codwm 
Byth y seinier anthem ber, 

Nes cael canu mewn rhwyddineb 
A chysondeb uwch y ser. 



